J- LIN TA F 
Panalangin WA a Жа ano Ie Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-26 ng Enero, 2022 


( Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo ] 


ж Желе 


LITURGY OF THE Hours 


REVIARY 
талаада 


Paanyaya sa Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
- At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 
Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 
Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 
-- Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


-- Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


-- Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 

— Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“yang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 
Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 
Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


— Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 


Ika-26 ng Enero, 2022 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


— Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


— Halina at sambahin ang Diyos na maylalang sa atin. 
Panalangin sa Umaga 


AWIT 


Sa pagdating ng bagong umaga 
Tulad ng awit nitong maya 

Ating purihi't pasalamatan 

D'yos na may dulot, lahat ng iyan. 


Kahit ulan man, sinag ng araw, 
Mula sa langit, sa ati'y alay. 

Ating purihi't pasalamatan 

D'yos na may dulot, lahat ng iyan. 


Ating umaga, mayroong buhay 
Tulad sa Eden, nang isilang 
Ating purihi't pasalamatan 

D'yos na may dulot, lahat ng iyan. 


Umupo o tumayo 
MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako 


tumatawag. 
Salmo 86 


(Ang dalangin ng isang dukhang namamanglaw) 
Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin, 


3 www.ebreviary.com 


Tugunin mo, PANGINOON, ang aking pagdaing, 
Ako'y mahina na't wala nang tumingin. 

Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay, 

Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan 


Pagkat may tiwala sa 'yo kailanman. 


Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, 

Sa buong maghapo'y siyang tinatawagan. 
PANGINOON, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, 
Sapagkat sa iyo ako tumatawag. 


Mapagpatawad ka at napakabuti, 

Sa dumadalangin at sa nagsisisi, 

Ang iyong pag-ibig ay mananatili. 

Pakinggan mo, PANGINOON, ang aking dalangin, 
Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. 


Dumaraing ako kung mayro'ng bagabag, 
Iyong tinutugon ang aking pagtawag. 

Sa sinumang diyos wala kang kawangis, 
Sa iyong gawai'y walang makaparis. 


Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, 
Lalapit sa iyo't magbibigay galang, 

Sila'y magpupuri sa 'yong kabutihan. 
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila 


Na anumang gawin ay kahanga-hanga! 


Ang kalooban mo'y ituro sa akin, 
At iyon ang tapat na aking susundin, 
Turuang maglingkod nang buong taimtim. 


O PANGINOONG Diyos, sa buo kong buhay, 
Pupurihin kita magpakailanman 

At ihahayag ko ang kadakilaan. 

O pagkadakila! Pag-ibig mong wagas, 

Dahil sa pag-ibig, ako'y iniligtas, 

Di mo binayaang sa hukay masadlak. 


Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, 


Taong mararahas, na ang adhikain 


Ika-26 ng Enero, 2022 


Ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. 


Ngunit ikaw, PANGINOON, tunay na mabait, 
Tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, 

Lubhang mahabagi't banayad magalit. 

Ibaling sa akin ang awa mo't habag, 

Iligtas mo ako at bigyan ng lakas, 

Yamang naglilingkod sa iyo nang tapat. 


Pagtulong sa aki'y iyong patunayan, 
Upang mapahiya ang aking kaaway, 
Kung makita nila yaong katibayan 
Na ako'y inaliw mo at tinulungan! 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 
Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako 


tumatawag. 


Antipona 2 


Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. 
Awit: Isaias 33:13-16 


(Ang matuwid na hatol ng Diyos) 


Sa lahat ng lugar ang ginawa ko ay ibabalita 
At kikilanlin ng lahat ang aking kapangyarihan. 


Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Sion 
Sabi nila, “Parang apoy na hindi namamatay 
Ang parusang igagawad ng Diyos. 


Sino ang makatatagal sa init niyon? 


Ngunit maliligtas kayo 

Kung ang sinasabi ninyo't ginagawa ay tama. 

Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan 
Para linlangin ang mahirap, 

Huwag kayong tatanggap ng suhol. 

Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay-tao, 

O sa gumagawa ng kalikuan. 


2 www.ebreviary.com 


Sa gayon, magiging ligtas kayo, 
Parang nasa loob ng matibay na muog. 
Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. 


Antipona 3 


Magdiwang tayo nang may galak sa harapan ng ating Panginoon at 
Hari. 


Salmo 98 
(Nagtatagumpay ang PANGINOON sa kanyang paghatol) 


Umawit ng bagong awit at sa PANGINOON sy ialay, 
Pagkat yaong ginawa n'ya ay kahanga-hangang tunay! 
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, 

Walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. 


Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, 
Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. 
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad, 
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. 


Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas! 
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, 
Ang PANGINOON ay buong galak na purihin sa pag-awit! 


Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, 
At ang PANGINOON ay purihin ng tugtuging maalindog. 
Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, 


Magkaingay sa harapan ng PANGINOON na ating hari. 


Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy, 
Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. 
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman, 
Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. 


Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, 
Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. 


Ika-26 ng Enero, 2022 6 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Magdiwang tayo nang may galak sa harapan ng ating Panginoon at 
Hari. 


Umupo 
PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Job 1:21:2:106 


Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong 
babalik sa alabok. 
Ang PANGINOON ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. 
Purihin ang PANGINOON! 
Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati 
kahirapan? 
TUGUNAN 
O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong 
kalooban. 
-- ODiyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong 
kalooban. 
Akayin ang aking yapak na tumahak sa 'yong landas, 
-- upang umayon sa iyong kalooban. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
-- ODiyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong 
kalooban. 


Tumayo 
PAPURING AWIT NI ZACARIAS 
Antipona 


Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong 
banal na tipan. 


N 


www.ebreviary.com 


Lukas 1:68-79 


Gumawa tanda ng krus 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 
Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 
nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 
daraanan, 

At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 

Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 

Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong 
banal na tipan. 


Ika-26 ng Enero, 2022 9 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Kinakalinga at inaalagaan ni Kristo ang Simbahang kanyang 
inalayan ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Dumulog tayo sa 
kanya: 


- Alalahanin ang iyong Simbahan, Panginoon. 


Ikaw ang Mabuting Pastol na nagkaloob sa amin ngayon ng buhay 
at kaliwanagan, 
matuto nawa kaming magpasalamat sa mga biyayang ibinibigay. 


- Alalahanin ang iyong Simbahan, Panginoon. 


Tunghayan mo nang may awa ang iyong kawan na tinipon mo sa 
iyong ngalan, 

huwag tulutan na ang sinumang ipinagkatiwala sa iyo ng Ama ay 
mapawalay. 


- Alalahanin ang iyong Simbahan, Panginoon. 


Akayin ang iyong sambayanan na tumalima sa iyong mga kautusan, 
panatilihin kaming matapat sa tulong ng Espiritung Banal. 


- Alalahanin ang iyong Simbahan, Panginoon. 


Paunlarin sa kalusugan ang iyong Simbahan sa pagsasalu-salo sa 
iyong Salita at pagkaing nagbibigay-buhay, 
sa dulot na lakas ng pagkaing ito, kami'y makasunod sa iyo nang 


may kagalakan. 


- Alalahanin ang iyong Simbahan, Panginoon. 


Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 

Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 


9 www.ebreviary.com 


At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama naming makapangyarihan, 

iginawad mo ang mga katangian ng apostol 

kina San Timoteo at San Tito. 

Pagbigyan mo ang kanilang dalanging 

kami'y makapamuhay nang maayos at matapat 

sa iyong kalooban 

para kami'y marapatin mong makasapit 

sa iyong piling sa kalangitan 

sa pamamagitan ni Hesukristo, 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


- Amen. 
Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


Ika-26 ng Enero, 2022 10 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


1 www.ebreviary.com 





mobile prayers 


0) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
ga AA AA 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


